•'/ 


yjWJe/i/Jtot'  lo  Ml  <jritjf<  <■<  ■  /    /j'^ 


4 


cU/aa^o    &4  a&/u*jw_  ■        9YUO.O&  /I-" 


II  AWES 


SAINT    Y    DYDDJAU    DRYEDDAF, 


SEFYDLIAD   YN   Y    FLWYDDYN    1823, 


HVD    YR    AMSER    VR 


ALLTUDIWYD    TRI     CHAN    MIL    O    HONYNT 

Oil    AMERICA    OHERWYDD    EU    CREFYDD, 


VN    i'    FLWVDDVN    1846. 


"Uwf.i.wch   yn  mysg   y  cenedloedd,  ac  edrychwch,  rhyfcddnch   yn  arBl'ir.y}; 

canvs   gweithrrdaf  weithrcd  yn   eich   dyddiau,  ni  choeiiwch   er  ei   mymigu  i 

chwi." — Habacdc. 
•'t'aays  ni  wna  yr  Arglwydd  ddim  a'r  nas  dangoso  ei  gyfrinach  i'w  weision  y 

prophwydi." — Amos. 


MERTHYR-TYDVIL: 


■CYHOEDDW'YD,  AC  AR  WERTII.  CAN  CAPT.  JONES. 

AC    AR    WERTH    IIEFYD    GAN    LYFRWTSRTHWTB    ESEILU 


AB6EAFF1TTD    GAN   J.    JONSS,    RHTDTBO^T. 


CYNNWYSIAO. 


TUD. 

Oweinidogaeth  Angylaidd  ynRhe- 

svmol -      •  •      3 

Gweinidogaeth  Bresennol  Angyhonyn 

Ysgrythvrol        6 

Bodau  Angylaidd  a'u  Dylanwadau  . .  9 
Gweinyddiaeth  Bresennol  Angylion  . .  12 
Hanes  Boreuol  Joseph  Smith  ..  ..14 
Dadguddiad  y  Llafnau  Aur        ..      . .    16 

Desgrifiad  o'r  Llafnau 20 

Erlidigaeth  yn  nghylch  y  Llafnau    . .   22 
Hanes  Cyfieithiad  y  Llafnau      . .      . .    2:5 

ljyfr  Mormon— Desgrifiad  ohono    ..    25 
(lyn-breswylwyr  America     . .      . .     . .    26 

Preswylwyr  luddewig  yr  America    . .    27 
Ymddangosiad  Crist  i'r  Indiairl  Am- 
cricanaidd  ar  ol  ei  Adgvfodiad — eu 
Rhyfeloedd,  ac  hanes  Mormon      ..    31 
Tystiblaethau  am  Lyfr  Mormon       . .    33 
Tystiolaethau  ychwanegol  am  Eirwir- 

'edd  Llvfr  Mormon 34 

Tystiolaethwyr  i'r  Llafnau  Aur . .     . .   3b" 
Awdurdodiad  Joseph  Smith  i  fedydd- 
io,  pregethu.  &c,  ynghyd  a  dechrc- 

ad  yr  Eglwvs     37 

Sefydliad  y  Saint  yn  Kirtland  (Ohio)  .  39 
Ynifudiad  y  S:iint  i  Missouri  . .  . .  40 
Dechreuad  eu  Herlidigaeth  yno. .  ..  41 
T-ystiolaeth  Hyrum  Smith  am  yr  Er- 
lidigaeth yn  Swydd  Jackson,  &c.  ..  4'2 
Dyoddefiadau  y  Saint  yn  Far  West  . .  44 
Creulon  Garchariad  eu  Blaenoriaid  .  .  45 
V  Cadfridogion  Clark  a  Wilson  yn 
ymryson  pwy  a  gatlai  yr  anrhydedd 

o  saetthu  y  Carcharonon 46 

ArhoUad  rliyfeddol   :<JS    14   diwrnod  : 
carcharu  holl  dystion  y  Carcharor- 

ion  gan  eu  Barnwr 47 

Gweinvddu  gwenwyn,  a  chnavvd  dynol, 

i'r  carcharorion 48 

Creulonderau  annynol  y  grand  jury 


TUB- 

at  y  carcharorion       49 

Gollyngdod  y  Carcharorion,  a'udyfod- 

iad  i  Illinois       50 

Araeth  y  Cadfridog  Clark  yn  Far  West  51 
Lladdfa'  Waedlyd   Jiaun's  Mill,  gan 

lvgaid  dystion 54 

Sefydliad  Dinas  Nauvoo      »7 

Y  Cenadon  Cvntaf  i  Loegr,  a  Gwled- 
ydd  Tramor  Ereiil 58 

Hanes  T.  Sharp,  a'i  gyhoeddiad,   a'i 

gelwyddau  ar  J.  Smith 59 

Adnabyddiacth    yr   Awdwr   gyntaf    a  I  J 

Mornioniaeth .6* 

Desgririad    Gweinidog   Wesleyaidd  o 

Ddmas  Nauvoo,  J.  Smith,  &c.  ..  62 
Desgririad  Boneddvrr  dibroffes  am  J. 

Smith  a  Nauvoo        6S 

Desgririad  Gohehydd  diiluedd  y  Pella- 

d'mtn  am  yr  un  pethau 67 

Tyatiolaeth  Boneddwr  a  aeth  drosodd 

o  Loegr  i  weled  Nauvoo,  y  Missour- 

iaid  a'r  Mormoniaid 68 

Hanes  John  C.  Bennett       7' 

Merthyrdod  Joseph  a  Hyrum  Smith. .  73 
Golygfa  yn  Ngharchar  Carthage  lie  eu 

saethwyd 8  3 

Anerchiad  y  Llywydd  Ford  at  y  Cy- 

hoeddus 87 

Cymmeriad  Joseph  Smith 99 

Khagdraethiad  J.    Smith  o'i  farwol- 

aeth      92 

Y  Terfysgwyr  yn  llosgi  dros  200  o  dai 

y  Saint. .      .'.     94 

Alltudiaeth  yr  holl  Saint  i'r  Anialwch  95 
Hanes  y  Gwersylloedd  cvntaf  ..  ..96 
Duw  yn  porthi  y  Saint  a  soflieir  pan  ar 

nevvynu        10* 

Y  Wasg  Amertcanaidd  yn  troi  o  Maid 

y  Saint ."     10» 


It  II  A  G  L  I  T  H. 


Anwyl  Ddari-lenydd, — 

Dyina  ni  yn  cymhcll  amoch  un  lly  fr  newydd  etto  at  vr  oil 
a  gyboeddwyd  ;  oml  ui  ohynnygiodd  neb  arall  erioed  i  chwj  lvfr 
mor  newydd,  ac  mor  rhyfedd  ei  gynnwysiad  a  bun.  Yu  y  Uvfr 
hwn  cewch  banes  difyrus  a  gwirioneddol  am  ddwyfol  sefydliad  v 
gyfundraeth  hono  a  ehvir  K Mormoniaet h"  neu,  yn  f\v\  priodol, 
erefydd  Saint  y  Dyddiuu  Diweddqf. 

Digonol  yw'r  boll  gyhoeddi,  y  pregethu,  a'r  dweyd  svdd  drwv 
ein  gwlad  yn  erbyn  y  gyfundraoth  bon,  er  profi  yr  ystvrir  hi  yn 
Wrthddrych  teihvng  o  sylw  cyboeddus,  yr  byn  svdd  gydradd  a" 
addt'f  mai  goreu  pa  fwyaf  a  feddwn  o'i  bancs  ;  ac  nid  ammheuir 
ychvvaitb  a'r  nad  yn  gyferbyuiol  i'r  wybodaeth  bono  ein  galluo»ir 
i  fl'urfio  barn  gywir  ain  dani ;  canys  gobeithiwn  nad  oes  un  dyn  yn 
yr  oes  oleu  bon  a  foddlona  i  gymmeradwyo  nac  i  witbod  cyfun- 
draeth  a  broffesa  fod  yn  ddwyfol,  heb  roddi  iddi  arholiad  teg  o  flaeu 
brawdlys  ddiduedd. 

Dichon  rbai  pethau  yn  y  Uvfr  hwn  hefyd  ymddangos  yn  fwv  an- 
hygoel  ar  yr  olwg  gyntaf  nag  y  profa  ymchwiliad  manylach  eu 
bod.  Etto,  ddarllenydd  bynaws,  tystiun  yn  ddifrifol  mai  cyrlwyno 
banes  cywir  o'r  gwrthddrycb  dan  sylw  y w  ein  j>rif  amcan,  a  thvst- 
iwn  ei  fod  i\v  gael  yn  y  Uyfr  hwn  hyd  y  cyrhaedda  yr  banes ;  ac 
nid  fel  y  llyfrau  a  ysgrifenwyd  yn  ein  herbyn,  wedi  eu  sylfaenu  ar 
yr  ystoaau  a'r  chwedlau  disail  a  draetbir  o  ben  i  ben,  ond  oddiar 
y  tystiolaethau  cywiraf  a  allem  gael,  a  rhesymau,  ffeitbiau,  ys- 
grytbyrau,  a  gwirioneddau,  a  ystyriwn  yn  anwrthwynebol. 

Tystied  ein  bunanymwadiad  yn  gadael  ein  holl  fasnacb,  yr  boa 
oedd  yn  ennillfawr  iawn,  a  dyfod  saitb  mil  o  filltiroedd  o  flFordd, 
ac  yua  yn  cydio  yn  gyntaf  un  yn  ein  hysgrifell,  ac  yn  anturio  ein 
poblogrwydd  a  ffafr  pavvb,  i  ddyrcbafu  y  gyfundracth  ddwyfol  hon? 
ynghyd  a  cbymmeriad   ei  sylfaenwyr,  o'r  cyflwr  iselaf  o  warad- 

Cj  b  <$  HISTORIAN'S  OFFICE  L!8R * 

Tho  Citutci)  of  Jssus  Chris!  of  Lsrtsr-day  Sain?.' 


BHAGXITH. 

wydd,  gan  barhau  i'w  glanhau  a'u  golchi  oddiwrih  ystaeniadau  a 
■fwrid  araynt  gan  eu  gelyuion,  fel  y  trinir  diamond,  nes  eu  cael  er- 
byn  hvnyn  deg  ahardd  yn  ngolwg  miloedd  drwy'n  gwlad.  Nid  ein 
gallu  ni  a  ychwanega  un  pelydr  at  yr  hyn  ydy  w  y  grefydd  hon  eisoes, 
ond  tvstied  hyn  oil  mai  oherwydd  ein  bod  yn  gvvybod  cynt  mai 
gwiiioufidd  yw  y  cyinbellwn  hi  mor  daer  i  sylw  ein  cydgenedl  an- 
vvvl.  Pa  ddyben  aragen  Dalles  ereill  a  allasai  acliosi  hyn  oil?  Nid 
ehv  vw  ein  dyben,  onide  ni  buasem  yn  ei  chymhell  i  dylodion,  ae 
yn  rhad.  Nid  anrhydedd,  onide  yr  ydym  wedi  colli  y  iFordd  i 
hyny  hefyd.  O  nage,  ddarllenydd  hyuaws,  nid  amgen  ein  dyben 
nag  a  hysbysvvn,  sef,  fel  y  mwynhao  ereill  y  lies  a'r  bendithion 
dwyfol  a  radroddwyd  i  ninnau,  ac  a  addewir  i  bob  un  a  ufyddhaa 
i'r  gyfundraeth  ddwyfol  hon.  Pahara,  ynte,  nad  yw  ein  tystiol- 
aeth  yn  gywir  yn  eich  going  ?  Yr  hyn  a  welodd  y  llygaid  hyn,  yr 
hyn  a  glywodd  y  clnstiau  hyn,  gan  lygaid-dystion,  i'e,  yr  hyn  a 
un/ddorjt  am  einviredd  yr  hanes  canlynol,  a  gymhellir  i'ch  sylw  yn 
y  llyfr  hwn.  Cymmerwch  ef  yn  garedig  a  diduedd ;  darllenwch  ef 
dnvyddo  yn  bwyllog,  gan  weddio  am  Ysbryd  y  gwirionedd  i'ch  cy- 
northwyo  i'w  iawn  farnu ;  ac  os  na  cheweh  foddionrwydd  o'i  vvir- 
ionedd  cyn  codi  oddiwrtho,  ewch  ac  ufyddhewch  yrn  gywir  i'r  drefn 
a  ddengys ;  ac  yna,  os  na  phrawf  Duw  ei  eirwiredd  i  chwi  drwy 
ffbitbiau  digonol,  dywedvvch  mai  twyll  yw  Mormoniaeth,  a  chyd- 
miwn  a  chwi  i'w  ehyhoeddi  felly.  Ac  o'r  ochr  arall  ynte,  y  niae  y 
dyn  a'i  gwrthoda  hi  a'i  phrofian  yn  dchbrawf  yn  gwneyd  cam  a'i 
enaid  ei  huu. 

Crefwn  am  gael  ein  hesgusodi  am  bob  gwallau  cyfansoddol  new 
rammadegol  a  ddichon  fod  ynddo;  a  gweddiwn  ar  iddo  fod  yu 
offerynol  i  gyfarvvyddo  pawb  a'i  darlleno  i'r  iawn  ffordd  tua  gwyu- 
fyd,  er  eu  lies  hwy,  ac  er  gogoniant  yr  Hvra  yn  uuig  a  deilynga 
hob  m awl.     Amen. 


BETH    YW    MORMOKIAETIP 

Mor  fynych  y  gofynir  y  owestiwn  hwn,  fel  ne.d  oes  c,enym  ams^r  i 
ateb  pob  uii  u.  i  gofyna  ;  ac  etto,  dewisiwn  i  bob  un  drwy  y  byd,  ond 
yn  en^edig  yn  Nghytnru,  wybod  pa  belh  yw  Mormoniasth ;  a  clian 
mai  ein  gwaith  yw  egluro  ardderchogrwydd  y  gyfundrefti  ogoneddus 
feon,  caiff  y  Prophwyd  Mormon  ateb  drosto  ei  huu,  a  gosod  y  pethau 
canlynol  o  tiaen  ein  darllenwj  r:  - 

"  Y  inae  fy  achau  o  Iwyth  Joseph,  yr  hwn  a  werthwyd  i'r  Aifftiaid. 
Daeth  fy  nhadau  alian  o  Jerusalem  yn  amser  y  brenin   Zedekiah,   tua 
ohwech  cant  o  flynyddau  cyn  ei  dinystr,  a  chaath^ludiad  ei  thrigolion 
gun  Salmaneser :  dac-thant  a  phum  llyfr  Moses,  a  phrophwydoliaeth 
Elias  gyda  hwynt.     Wedi  teithio  yn  yr  aniahvch  am  flwyddyn  a  hail- 
uer,  fel  eu  harweinid  gan  yr  Arglwydd  eu  Duw,   tiriasant  ar  gyfandir 
[a  elwir  yn  awr  yn  Amerig]  ;  a  chan  ei  fod  yn  wlad  odidog  a  rhag- 
orol  i  drigo  ynddi,  dedireuasant  ei   llafurio,  a   scfydlu    ynddi,    yn   ol 
goichymyn  yr  Arglwydd  eu  Duw;  a  thra  y  buont  fyw  yn    ffyddloti, 
gan  gadw  gorchymynion  yr  Arglwydd,  a  gwrandaw  ar  lais  ei  broph- 
wydi  y  rhai  oeddynt  yn  eu  plith,  yr  oeddynt  yn  llwyddo,  gan  amlhau 
yn  dciirfawr ;  a  phan  y  troseddent  ei  orchymynion,   anfonai  farnedi- 
gaethau  arnynt.     Ar  rai  prydiau  gwrthryfelent  a'u  gilydd  nes  dyfetha 
lluoedd  o'u  gilydd ;    ar  brydiau  ereill   cyfodai    Duw   brophwydi   i'w 
dysgu,  affynent.     Fel  hyn  y  buont  byw  am  gannoedd  o  flynyddau, 
gan  gadw  o  oes  i  oes  hanes  y  pethau  hynotaf  o  oruchwyliaethau  Duw 
tuag  atynt,  hyd  onid  aethant  i  ddirywiad  mawr,  oddeutu  pedwar  cant 
o  flynyddau  wedi  geni  Crist.     A  myfi   Mormon  oeddwn  y  prophwyd 
diweddaf  a  fu  yn  eu  plith,  ac  yr  oeddynt  yn  ceisio  fy  einioes  innau 
ond  ymgudtuais  oddiwrthynt,  a  gwnaethym  dalfyriad  o  hanes  fy  hen- 
afiaid  sddiar  y  Uafnau  a  gefais  gan  fy  nhad,  ac  a'u  hargreffais  ar  lafr.a* 
aur,  yn  ol  gorchymyn  Duw  i'm  tadau ;  ac  wedi  eu  gorphen   myfi  a'u 
rhoddais  i'm  mab  Moroni  i'w  cuddio  yn  rahen  mynydd  uchel,  hyd  on 
chyflawnid  y  prophwydoliaethau  am  fy  mrodyr,  fel  y  dangcsodd  Duw 
y  byddai  iddynt  fyned  i  ddirywiad  hollol,  nes  colli  gwybodaeth  o'« 
Iiynafiaid,  a  derbyn  yn  ddwbl  o  law  yr   Arglwydd   am   eu  pechodau 
ac  amlygodd  Duw  y  byddai  iddo  ymweled  a  hwynt  drachefn  mews 
trugaredd  yn  ei  amser  da  ei  hun,   a   rhoddodd   addewid   i   mi,  am 
tadau,  yr  amlygai  y  llyfr  hwn  i'r  Cenedloedd,  ac  oddiwrthynt  hwy   i 
weddill  fy  mhobl  yn  y  dyddiau  diweddaf,  a  hyny  pan  y  byddai    ar  eu 
hadferyd  yn  ol  i  feddiamiu  y  wlad,  i  gael  eu  gwareiddio  a'u  scfydlu 
yn  y  wlad  hon  a  roddasai  Duw  mewn  addewid  i'm  tadau  ;  a  gwybydded 
fy  mrodyr  yn  ddiau  pan  ddndguddio  Duw  yr  oraclau  hyn  i  ddynion, 
©i  fod  yn  gosod  ei  law  yr  ail  waith  i  gasglu  gweddill  ei  bobl  o  bedwar 
cwr  y  byd,  yr  Iuddewon  i  wlad  Canaan,  a  gweddUlion  Israel  ar  y  cyf- 
andir  hwn.     Ei  fod  y  pryd  hyny,  trwy  ddadguddio  y  pethau  hyn,  yn 
dechreu  cyflawni  ei  addewid  i'n  tad  Abraham.     Dyma  y  faner  a  gyfyd 
efe  i'r  Cenedloedd  o  bell;  y  pryd  hyn  y  dechreua  efe  adeiladu   Seion 
yn  y  dyddiau  diweddaf,  drwy  adfeiyd  cyflawnder  yr  efengyl   dragy- 
wyddol  i  ddynion.     Am  hyny  gwybydded  y  rhai    a  fydd    byw   ar   y 
ddaear,  pan  y  delo  y  pethau  hyn   i'r   amlwg,    mai   yr  Arglwydd   a'i 
dechreuodd,  ac  efe  a'i  cwblha  ;  ie,  er  gwrthryfela  o  holl  freninoedd  y 
ddaear  i'w  erbyn.     Tyngodd  yr  Arglwydd  trwy  lw  wrth  eia  tadau  na 
tiiroai  ei  law  yn  ol  nes  ei  orphen.     Ac  wrth  Moses  y  dywed  am  Israel, 

[PRIS    DIMAI.] 


Pe  y'tli  wthid  hyd  eithaf  y  nefoedd,  oddiyno  y'th  gasgl  yr  Arglwydd 
dy  Dduw  ;  efe  a  wna  a  thy  Jacob  gyfariimod  newydd  yn  y  dyddiau 
diweddaf,  a  gesyd  ei  ofn  yn  eu  calonau,  fel  na  chiliont  oddiwrtho 
aiwyach  byth  ac  yn  dragywydd  ;  ac  efe  a  fydd  frenin  arnynt  byth,  a 
bydd  ei  gysegr  yn  eu  plith  yn  dragywydd.  Gwyn  fyd  y  rhai  afyddant 
byw  pan  ddechreuo  yr  Arglwydd  y  gwaith  hwn,  os  ufyddhant  iddo, 
end  gwae  y  rhai  a  vvrthryfelant  i'w  erbyn." 

I>ymaychydig  o  hanes  y  prophwyd  Mormon,  a'i  dystiolaeth  ;  ac  y 
inae  miloedd  o  ddynion  yn  awr  yn  fwy.  yn  tystio  mai  gwir  a  ddy- 
wed,  fod  Duw  wedi  dadguddio  yr  oraelau  cyfeiriedig  yn  yr  oes  hon, 
ei  fod  wedi  dechreu  y  gwaith  mawr  hwn  trwy  roddi  goruchwyliaeth 
eyflawnder  yr  amseroedd  i  ddynion,  yn  yr  hon  y  crynhoa  efe  bob  petk 
yn  Nghrist  Jesu ;  ei  fod  wedi  sefydlu  ei  deyrnas  drwy  allu  dwyfo! 
unwaith  yn  rhagor,  yn  ol  cynllun  ei  Fab;  ac  anfon  gweision  iwahodd 
pawb  a  ddel  i  swper  neithior  yr  Oen,  canys  y  mae  efe  yn  awr  yn 
darparu  ei  briodferch  erbyn  ei  ddyfodiad,  drwy  iddi  gredu  yn,  ac 
ufyddhau  i'r  amraodau  canlynol  i  ddechreu  : 

I.  Nad  oes  ond  un  efengyl  neu  gyfundrefn  wirioneddol  wedi  ei 
dadguddio  dan  y  nefoedd  yn  mhlith  dynion,  drwy  yr  lion  y  gellir 
cvmmodi  pechadur  a  Duw,  ei  santeiddio,  a'i  ddarparu  i  gael  rh&n  yn 
y"  mabwysiad,  sef  prynedigaeth  y  eorph,"  i  gael  mwynhau  eyin- 
deithas  y  rhai  cyntaf-anedig.  a'r  holl  saint  wedi  en  perffeithio  ;  pan 
y  byddant  yn  teyrnasu  gyda'u  Harglwydd  dros  fil  o  flynyddoedd,  at 
wedi  hyny  i  gael  preswylio  yn  dragwyddol  yn  mhresenoldeb  yr  Hwn 
sydd  yn  dan  ysol,  ac  yn  llosgfeydd  tragwyddol  i  bob  peth  anmher- 
ffaith.  Fod  y  gyfundrefn  hon  yn  berffaith,  fel  ei  Hawdwr,  wedi  ei 
chynllunio  yn  y  cynghor  dwyfol  cyn  bod  y  byd,  ei  bed  fel  \r  Awdwr 
o  honi  yn  anghyfttewididl,  yn  gweithredu  yn  ol  y  cynllun  hwnw  yn  ei 
holl  ranau,  a'i  hysgogiadau.  yn  dwyn  yr  un  ffrwythau,  neu  yn  ateb  y 
cyfryw  ddybenion  yn  mhob  oes  o'r  byd,  yn  y  rhai  y  mae  wedi  bod,  yn 
bod,  neu  i  fod.  Fod  Iesu  Grist,  yr  hwn  sydd  wir  Fab  Duw,  wedi  ei 
eni  o  wraig,  a  hocidloni  cyfiawnder  dwyfol,  trwy  ei  offrymu  ei  hun  ar 
y  groes  yn  offrwm  difai  a  chymmeradwy  gan  Dduw,  ac  adgyfodi  o'r 
bead,  yn  ol  yr  yiigrythyrau,  yn  nghyflawnder  yr  amseroedd  rha<rderfyn- 
edig  yn  y  cynglior  boreu,  a  thrwy  hyny  drefim  neu  agor  y  ilbrdd,  a 
sefydlu  y  gyfundrefn  berffaith  hono,  na  ddichon  ei  fod  wedi  sefydlu  un 
arall,  heb  wneyd  y  naill  neu  y  Hall  yn  afreidiol,  ac  o  ganlyniad  yn  an- 
mherffaith,  a  bod  y  gyfundrefn  hono  i'w  chredu  ac  ufyddhau  iddi  yn 
mhob  peth,  yn  ol  ei  gynllun  ;  na  ellir  cyfnewid  na  gwrthod  un  iod,  nac 
»n  gosodi;d  na  difodi  dim  o  honi,  heb  fod  yn  anmherffaith,  ac  o  ganlyn- 
iad yn  anefieithiol  i  ddwyn  "  bywyd  ac  anllygredigaeth  i'r  goleuni." 

II.  Fod  yr  mi  gyfundrefn  berffaith  hon  wedi  cael  ei  hamlygu  gan  y 
Creawdwr  daionus  a  Thad  yr  hil  ddynol,  i'w  blant  yn  y  dechreuad,  gan- 
ddo  ef  ei  i;un,  gan  ei  angylion  anfonedig.  trwy  weledigaethau,  ysbryd  y 
ferophv/yiioliaeth,  a  dadguddiadau  mewn  llawer  dull  a  modd. 

III.  Fod  yr  un  gyfundrefn  berffaith  hon  wedi  cael  ei  llygru  a'i  chyf- 
newid  gan  ddynion,  mewn  llawer  oes  o'r  byd  i'r  fath  eithafion,  nes  yr 
oedd  yn  anghenrheidiol  i'w  hawdwr,  sef  Creawdwr  a  Chynnaliwr  y  byd 
a'i  breswylyudion,  ei  hadferyd  yn  ol,  drwy  y  cyfryw  offerynau,  ac  yn  yr 
pn  dull  ag  y  sefydlwyd  hi  ar  y  eyntaf.  Dyma  yr  achos  y  rhoddwyd  y 
gwahanol  oruchwyliaethau  i'r  byd,  mewn  gwahanol  oesoedd  o  hono,  fel 
y  profir  yn  y  gyfrol  santaidd. 


IV.  Fod  Iesu  Grist,  y  Messia,  wedi  ymddangos  ar  ol  ei  adgyfodiad,  a 
gweinyddu  yn  bersonol  i'r  Iuddewon  yn  Palestina,  i  lwyth  Joseph  yn  yr 
America,  i  weddillion  Israel  yn  nhir  y  gogledd,  i'r  ysbrydion  yn  nghar- 
char,  y  rhai  gynt  a  fuont  t'eirw  heb  gael  eynyg  o'r  gyfundrefn  lion,  1 
Pedr  iii,  19,  20;  iv,  6.  "  Defaid  ereill  sydd  genyf,  y  rhai  nid  y'nt  o'r 
gorlan  lion,  y  rhai  sydd  raid  iddyntglywed  fy  llais."  Nid  y  Cenedloedtl, 
canys  ni  chlywsant  hwy  ei  lais  ef ;  nid  defaid  y  galwent  hwy  neb  arall 
end  had  Abraham  ;  eivn  oedd  y  lleill.  A'i  fod  ef  wedi  sefydlu  y  gyfun- 
drefn  berffaith  a  gogoneddus  hon  yn  y  partbau  hyny  o'r  byd. 

V.  Fod  y  Cenedloedd  wedi  eu  gwneyd  yn  gyfranogion  o'r  gyfundrefn 
hon,  yn  mhen  rhai  blynyddau  wedi  i  Grist  esgyn  i'r  uchelder,  nid  trwy 
ei  weinidogaeth  bersonol  ef  ei  hun,  ond  trwy  ei  weision,  a  thrwy  yr  Ys- 
bryd  Glan,  yr  hwn  oedd  yn  tystiolaethu  iddynt  hwy  o'i  eirwiredd,  ei  ad- 

fyfodiad,  a'i  ddyrchaiiad  ar  ddeheulaw  y  Mawredd  yn   Dywy60g  ac  yn 
achawdwr. 

VI.  Fod  y  gyfundrefn  berffaith  hono  wedi  ei  chyfnewid  a'i  dirywi» 
gan  ddynion  i'r  fath  raddau,  er's  cannoedd  o  flynyddau,  fel  nad  yw  i'w 
chael  yn  ei  grym,  ei  phurdeb,  a'i  gogoniant  hanfodol  mwyach  yn  mhlith 
Iuddewon,  Cenedloedd,  nac  Israeliaid;  a  dyma  yrachoso'r  holl  wahanol 
bleidiau  a  sectau  sydd  yn  gorlenwi  y  byd*,  trwy  fod  dynion  yn  ceisi» 
dyfod  o  hyd  i'r  gyfundrefn  hono  yn  ol  ;  ac,  wedi  methti,  gwnant  rai  eu 
hunain  mor  debyg  iddi  ag  y  gallant,  a  rhoddantyr  enw  arnynt,  gan  wad  a 
ei  grym  hanfodol  hi,  yn  ol  y  prophwydoliaethau  am  y  dyddiau  diweddaf. 

VII.  Fod  yr  un  gyfundrefn  berffaith  hono  wedi  ei  hadf"ryd  yn  ol  i'r 
ddaear,  a'i  sefydlu  yn  yr  ops  hon,  yn  yr  on  dull,  a  thrwy  yr  un  offerynan, 
ag  yn  mhob  goruchwyliaeth  flaenorol  ;  sef,  trwy  lais  Duw  y  nefoedd, 
trwy  weinidogaeth  angylaidd,  gweledigaethau,  a  dadguddiadau  oddiwrfU 
yr  Arglwydd.  Y  mae  hon  yn  oruchwyliaeth  newydd,  nid  cyfundref'H 
newydd,  ond  hollol  adferiad  o'r  gyfundrefn  gyntefig,  sef  yr  hon  a  bwr- 
oaswyd  yn  y  cynghor  tragwyddol,  a  sefydlwyd  gan  y  patriarchiaid,  y 
prophwydi,  gan  Grist,  a'r  apostolion,  ac  yn  y  tro  diweddaf  hwn,  sef  yr 
unfed  awr  ar  ddeg,  er  dwyn  i  mewn  "  ogoniant  y  dydd  diweddaf,"  "  cyf- 
lawnder  y  Cenedloedd,"  "  adferiad  Judah,"  a  "  gweddillion  Israel,"  ie, 
fel  y  delo  "  yr  amseroedd  adferiad  poh  peth"  a  lefarodd  Duw  trwy  enau 
ei  holl  santaidd  brophwydi  erioed,  er  darpaiu  y  ftbrdd  i  ail  ddyfodiad  t 
Messia  i  deyrnasu  yn  fuddugoliaethus  ar  ei  holl  elynion  mewn  gogoa- 
iant,  am  fll  o  flynyddau. 

Yn  awr,  dangoswn  yr  egwyddorion  c}rntaf  yn  nghyflawnder  yr  efengvl 
dragwyddol  yn  yr  oes  hon,  fel  yn  mhob  ocs  flaenorol,  y  rhai  ydynt  fel  y 
canlyn  : — 

Yn  Gyntqf, — Credu  yn  Iesu  Grist,  fel  Iachawdwr  ac  iawn  croeshoel- 
iedig  ac  adgyfodedig. 

Yn  Ail, — Edifarhau  am  eu  holl  bechodau,  a'u  gadael,  gan  rodio  bywyd 
newydd,  g^vneuthur  cyfiawnder  a  phob  dyn,  a  gwasanaethu  Duw. 

Yn  Drydedd  (ond  nid  yn :  gyntaf  nac  yn  ail), — Cymmeryd  ei  gladdu 
mewn  dwfr  a'i  gyfodi,  gan  un  o  weision  anfonedig  Duw,  yn  enw  Ie:-*. 
Grist,  er  maddeuant  pechodau.  Gwel  Act.  xi,  38,  a  xxii,  16;  1  Pedr 
iii,  21,  &c. 

Yn  Bedwerydd, — Derbyn  yr  Ysbryd  Glan,  trwy  arddodiad  dwylaw 
henuriaid  eglwys  Iesu  Grist,  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf.  Gwel  Act.  viii, 
17,  18,  20,  a  xix,  6 ;  1  Tim.  iv,  14 ;  2  Tim.  i,  6;  Heb.  vi,  1,  2. 

Yn  Bummed, — Credu  yn,  a  gweddio  am  gael  mwynhau  y  doniau  ys- 
brydol,  a'r  bendithion  daionus,  a  fwynheid  gan  y  rhai  a  ufyddhaent  i'r 


lyfundrefn  nefobudd  hon  yn  y  cyn-oesoedd  ;  megys,  ymadrodd  doeth- 
5,'ieb— ymadrodd  gwybodaeth—  ffydd  wyrthiol— dawn  lachau,  a  deibya 
iechyd,  trwy  enneinio  ag  olew  cyssegredig  yn  enw  yr  Argnvydd,  gweddf*< 
ffydd,  ac  arddodiad  dwylaw.  Gwel  Iago  v,  14,  lo  ;  Marc  xvi,  IS. 
Hei'yd,  ymdrechu  cael  dawn  y  brophwydoiiaeth,  gwahamaeth  ysbryd- 
»edd,  llefaru  a  thafodau  dyeithr,  cyfieithu  yr  unrhyw,  cael  dadguddiaaan 
•ddiwrth  Dduw,  gweinidogaeth  angylaidd,  cymdeithas  ysbryaion  daionus 
»*r  byd  tragwyddcl  raewn  gweledigaethau,  &c,  a  phob  benditinon  ereiil 
»ydd  yn  addawedig  yn  yr  ysgrytbyrau  i  Want  Duw.  Gwel  ICor.  xn,  a 
xiv  1,5,18,39;  Act.ii,  39,  axix,  6;  Marc  xvi,  17,  18  ;  Eph.  iv,  11— 14. 
Yn  CAicecAetf ,— Dylai  pob  un  a  broffesa  y  gyfundrefn  hon,  fyw  y» 
santaidd  a  chyfiawn,  gan  weddio  a  phob  rhyw  weddi,  megys  y  rhoddo  yr 
Ysbryd  iddynt  ymadrodd  ;  gwneyd  daioni  i  bawb,  yu  enwedig  i  deulu  f 
ffydd  •  gweddio  dros  y  rhai  a  wnel  niwed  iddynt,  ac  a'uherhdiant ;  yra- 
ididoH  oddiwrth  yr  holl  Babel -ffurfiau,  a  phob  ffurfo  athrawiaeth  afiachus, 
-an  gofiofod  y  cyfryw  vn  llygru  moesau  da  ;  "  Deu  vchallan  o  Babilw, 
■  a  fyddwch  gyfrariog  o'i  phecliodau,  rhag  l  chwi  dderbyn  o'i  pnlaau. 

Ac  un  oldf— Dylai  y  rhai  a  ddeuant  i  raewn  i  rwymyn  y  cylammoa 
aewydd  hwn,  a  chyflawnder  yr  efengyl,  wylio  a  gweddio,  iel  nad  elont  i 
brofedigaeth,  ond  bod  yn  barod,  gan  ddysgwyl  am  ddyfodiad  Mab  y 
Dyn  ;  canys  efe  a  ddaw  yn  ddisyrawth  a  diatreg  ar  Want  y  tywyllwc^ 
van  ddywedant,  Heddwch,  heddwch  ;  pan  y  byddant  hwy,  wedi  yr  holl 
rVbvddio,  fel  yr  oedd  yn  nyddiau  Noah,  yn  bwyta  ac  yn  yfed,  yn  priooi 
a  rlioi  i  briodas,  a  bwrw  y  dydd  drwg  yn  mhell  oddiwrthynt ;  am  hyny, 
yo  yr  awr  ni  thybiant  y  daw  Mab  y  Dyn. 

Dvma  ydyw  y  darluuiad  cywir  o'r  gyfundrefn  efcngylaidd  yn  ol  yr 
ysgrytbyraut  ac  fel  y  mae  gan  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf,  a  phob  petb 
a'r  avdd  vn  groes  i  byn  o'r  drwg  y  mae;  ac  os  daw  neb  atoch,  gaa 
brofie&u  bod  yn  weision  i  Dduw,  beb  ddwyn  yr  athrawiaeth  hon— w, 
"  n-  bai  angel  o'r  net'  yn  efengylu  i  chwi  yn  amgen  na  r  pethau  hyn, 
bydded  anathema."  Fel  y  dywed  loan,  y  dywedwn  ninnau-"  Od  on 
nab  vn  dyfod  atoch,  ac  heb  ddwyn  y  ddysgeidiaeth  hon,  na  dderbya- 
iwch  ef  i'dy,  ac  na  ddywedwch  Duw  yn  rhwydd  wrtho  ;  canys  yr  hwn 
sydd  yn  dywedyd  Duw  yn  rhwydd  wrtho,  sydd  gyfranog  o'i  weithred- 
•'ddarw^ef"  Mynychy  cyhuddir  ni  o  bregethu  etengyl  newydd, 
gan  daflu°vr  ysgrytbyrau  hyn  i'n  gwynebau,  ie,  gan  rai  mor  gyciwyb- 
•dol  a  Dafydd  gynt,  pan  roddes  y  ddedfryd  arno  ei  hun ;  ac  md  addas- 
ach  i  Nathan  ddweyd  wrtho  ef,  "  Tydi  yw  y  gwr,"  nag  a  fyddai  i  mimaa 
ddweyd  yr  un  peth  wrth  ein  cyhuddwyr  hyn.  Ar  neb  a  gymmero  y 
drafferth  o  gymharu  ein  proffes  a'r  ysgrytbyrau  a  welaut  yn  eglur,  mai 
camgyhuddiad  hollol  yw  hyny,  ac  mai  y  gyfundrefn  dragwyddol  sydd 
genym  ni— mai  ein  cyhuddwyr  sydd  yn  pregethu  efengylau  newyddiOH, 
pe  baent  efengylau  hefyd.  Gymro  mwyn,  paid  a'u  coelio,  heb  chwihfl 
drosot  dy  hun;  canys  gwell  gan  rai  o'r  cyfryw  dy  weied  ti  yn  colli  dj 
fvwvd  na  gweled  gobaitb  eu  helw  en  hunaiu  yn  pallu  ;  ac  yna  gwaedd- 
ant  yn  groch,  Ymaith  a'r  bobl  hyn,  y  maent  yn  dweyd  yn  erbyn  em 
"  duwies  fawr,"  yr  hon  y  mae  ein  tadau  wedi  bod  yn  addoli. 


MERTHYR-TTDFIL  :    CYHOEDDWYD    AG    AR    WERTH    GAN    B.    JONES. 
JOttN    JONRS,    ARGRAFFYDB,    RHYDYBONT. 


n 


« 


